Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVIII Blg. 9 
Mayo 7, 2007 
www. philippinerevolution. net 
Editoryal 


Ang mga mahigpit nating tungkulin 
ngayon at pagkatapos ng eleksyon 


N ng mga eleksyon sa ilalim ng papet na republi- at madudugong paraan sa kanilang pagpapaligsahan 


ka ay pawang bulok, lipos sa panlilinlang at sa kapangyarihang pampulitika at pagkopo ng mga re- 
pandaraya, tadtad ng karahasan at larawan la- kurso at kurakot kaakibat ng paghawak ng poder ng 
mang ng huwad at hungkag na demokrasya. Dito tu- estado. Ang tunay na biktima ng panlilinlang at kara- 
mitingkad ang paggamit ng mga reaksyunar- hasan sa mga halalang ito ay walang iba kundi ang 

yong naghaharing uri ng pinakamarurumi mamamayan. 

Walang kasintingkad itong namamalas sa kasalu- 
kuyang eleksyon. Bilang paghahanda sa mismong bo- 
tohan ay ikinakasa na ng rehimen ang lahat ng uri ng 
pandaraya, panggigipit at iba pang masasamang ma- 
niobra laban sa mga karibal nito sa pulitika. Malayo 
pa ang eleksyon, lantad na lantad na ang sarisaring 
pakana ng rehimeng Arroyo para matiyak ang panalo 
ng mga tauhan nito at pigiling makapagparami pa ng 
pwesto ang oposisyon. Higit pa sa ginawa nito 
noong 2004, nariyang kasangkapanin na naman ang 
mga serbisyong panlipunan tulad ng serbisyong 

pangkalusugan, seguro, mga programang kontra- 
NG y kagutuman at pang-edukasyon para gamiting pa- 


N nuhol sa mga galamay nito at mga botante. 
Wo S5 wf  Nariyang kurakutin ang bilyun-bilyong pondo 
27X DINE sa irigasyon, kuryente, imprastruktura at iba pa 


para gamiting panuhol at pantustos sa kampa- 
nya ng mga kandidato ng administrasyon. 
At nariyang gamiting muli ang mga 
pwersang militar bilang mga instru- 
mento ng panunupil at pandaraya. 
Masahol pa, nariyang gipitin ang 
mga progresibong partido at pagpapa- 
tayin ang mga kandidato nito para 
malimitahan kundi man lubusang ma- 
ipwera sila sa makitid na ngang lara- 


Mga tampok Mga breyktru sa Regalo ni Arroyo, Panghihimasok ng AFP 


. A gawaing medikal sa tinanggihan ng mga sa eleksyon, pinaiim- 
sa isyung tto... Cagayan Valley PAHINA 4 | manggagawa PAHINA 12 | bestigahan PAHINA 14 


ngan ng ligal at parlamentaryong 
pakikibaka. Kaakibat nito ang to- 
do-todong saywar at matitinding 
terorismo at pang-aabusong militar 
sa mga pinagsususpetsahang ba- 
seng masa ng rebolusyonaryong ki- 
lusan sa kanayunan at sa mga ko- 
munidad sa kalunsuran kung saan 
malakas ang mga progresibong par- 
tido at hayag na demokratikong ki- 
lusan. 

Nangangamba ang rehimeng 
Arroyo na sa lalong paglakas at 
pagtatagumpay ng mga ito, magi- 
ging matibay silang haligi at epek- 
tibong tagapagmobilisa ng oposi- 
syon sa loob at labas ng parlamen- 
to. 

Nagkukumahog ang Malaca- 
hang na makopo ang malaking ma- 
yorya sa Kongreso at mga lokal na 
pamahalaan at piliting makapagpa- 
rami pa sa Senado dahil sa laki ng 
mga usaping nakasalang sa elek- 
syong ito. Sa resulta ng eleksyong 
ito nakasalalay nang malaki ang 
huling tatlong taon ng panunung- 
kulan ng bogus at kinamumuhiang 
presidente at ang kahihinatnan ng 
hangad niyang makatagal sa poder 
lampas pa sa 2010. Kailangan ni- 
yang matiyak ang patuloy na ma- 
pagpasyang kontrol sa Kongreso 


Bayan 
Taon XXXVIII Blg. 9 Mayo 7, 2007 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


para muling maibasura niya ang 
impeachment na nakaamba laban 
sa kanya sa Hulyo. At kailangan ni- 
yang matiyak ang katapatan ng 
malaking mayorya ng mga lokal na 
gubyerno para madali niyang mai- 
susulong ang Cha-cha (charter 
change) na siyang magiging susi sa 
patuloy niyang paghawak ng ka- 
pangyarihan. Sa Cha-cha rin naka- 
salalay ang pagliligalisa ng ibayo 
pang mapanupil na mga hakbang 
para madurog ang anumang pagtu- 
tol sa kanyang paghahari. Dito rin 
nakasalalay ang pagbebenta at 
lubusang pagbubukas ng likas na 
yaman at buong ekonomya ng Pili- 
pinas sa mga dayuhan para matiyak 
ng rehimen ang kanilang suporta 
sa pagpapalawig nito sa poder. 

Asahan kung gayon na ang ha- 
lalan ngayong Mayo ay magiging 
isa sa pinakamadugo, pinakamaru- 
mi at pinakabulok sa kasaysayan 
ng papet na republika. 

Oras na makopong muli ng 
pangkating Arroyo ang Kongreso at 
mga pamahalaang lokal, tiyak na 
paghahariin nito ang panibagong 
yugto ng teroristang lagim sa ban- 
sa para durugin ang mga pagtutol 
sa patuloy na paghahari nito. Ka- 
kasangkapanin ng rehimen ang pa- 


Nilalaman 


Editoryal 

Matatagumpay na opensiba ng BHB 
Gawaing medikal sa Cagayan Valley 
Pakikibaka ng mamamayang Moro 
Pagdukot at pamamaslang ng estado 
Anak ni Jose Burgos, at 2 pa dinukot 
Grecil, pinatay ng mga sundalo 

NDFP nagsampa ng kaso sa UN 

Ulat ng IPU 

Alok ni Arroyo, tinanggihan 

Pagtaas ng matrikula, binatikos 

Mga nominado sa party-list 
Panghihimasok ng AFP sa eleksyon 
Meyor, pinalayas ng BHB 

Panibagong suspensyon kay Binay 
Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


sistang Human Security Act (HSA) 
para gawing iligal at bawiin ang 
anumang makakamit na tagumpay 
ng mga progresibong partido at 
ligal na demokratikong pwersa sa 
eleksyon at sa iba pang larangang 
ligal at parlamentaryo. Di rin nito 
palalampasin ang masusugid na 
oposisyunistang anti-Arroyo. Asa- 
hang iwawasiwas ng rehimen ang 
HSA sa panahon ng pagbwelo ng 
matitinding protesta laban sa 
pandaraya at pandarahas sa elek- 
syon at muling pagsalang sa Kon- 
greso ng kasong impeachment la- 
ban kay Arroyo. Nakaplano na rin 
ang higit pang pagpapatindi ng 
mga pasistang pang-aatake at 
todo-todong saywar sa susunod na 
tatlong taon. 

Ngayon pa lamang ay dapat na 
itong puspusang labanan. Dapat na 
ring paghandaan ang nakaplano 
nang pagpapaigting ng pasistang 
dahas at panlilinlang. 

Dapat agaran at malawakang 
ilantad at tutulan ang lahat ng mga 
pandaraya, paninira, panggigipit, 
maruruming taktika, pandarahas at 
iba pang pakana ng rehimeng Arro- 
yo at mga alipures nitong bulok at 
pasistang pulitiko at militar. Dahil 
ang pangunahing target ng mga 
atake ng rehimeng Arroyo ay ang 
mga progresibong partido at ang 
hayag na mga demokratikong pwer- 
sa, dapat patibayin at palawakain 
pang lalo ng mga ito ang kanilang 
hanay. Mahalagang sangkap dito 
ang pag-uugat at pakikipagkaisa sa 
malawak na hanay ng mamamayan, 
pagpapalawak ng nagkakaisang 
prenteng antipasista at anti-Arroyo, 
patuloy na pagkuha ng mga panda- 
igdigang suporta at iba pang paraan 
ng pagpapalapad ng suporta. 

Dapat samantalahin ang pana- 
hon ng eleksyon at gamitin ito pa- 
ra ibayong paigtingin at pabweluhin 
ang paglalantad at pagbatikos sa 
mga pasistang atake, panunupil at 


Sundan sa “Editoryal,” sa pahina 3 


ANG BAYAN Mayo 7, 2007 


Ko MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


9 na elemento ng kaaway, napatay 
sa mga taktikal na opensiba ng BHB 


wang tinyente, ang napatay at walo ang nasuga- 

tan sa mga taktikal na opensiba ng Bagong Huk- 
bong Bayan (BHB) sa iba't ibang bahagi ng bansa 
ngayong Abril hanggang unang bahagi ng Mayo. 

Samar. Tatlong M16 ang nasamsam ng mga Pulang 
mandirigma nang salakayin nila ang istasyon ng puli- 
sya sa Paranas, Samar noong gabi ng Mayo 5. Nasuga- 
tan din sa labanan si Sr. Insp. Emmanuel Arteche, ang 
hepe ng PNP sa Paranas. Ang mga gerilya ay dumating 
sa istasyon lulan ng mga L-300 na van. 

Bago ito, isang sundalo ng Philippine Army at 
isang elemento ng CAFGU mula sa 52nd Cadre Batta- 
lion ang napatay nang makasagupa nila ang BHB sa 
Barangay Tominamos, Sta. Rita bandang ala-7 ng gabi 
noong Abril 21. 

Masbate. Tinambangan ng mga Pulang mandirig- 
ma ang tatlong kolum ng Special Action Force Com- 
pany-Philippine National Police (SAF-PNP) na naglu- 
lunsad ng operasyon sa Barangay Bug- 
tong, Mandaon noong 
Abril 25, bandang 
alas-5 ng umaga. 


Gre na elemento ng kaaway, kabilang ang dala- 


Napatay sa am- Ip 
bus si Insp. Ha- Uy. a 
rold Gaces ng NA 
11th SAF- NY 
PNP. PESOS il 
Pina- (Abad) 
mumunuan 


niya noon ang ~ 
isang kolum ng 29- 


kataong SAF nang ilunsad 
ang ambus. Dahil sa so- 
brang takot ng kaaway y 
ay inabot ng anim na b4 
oras bago nila nakuha 
ang bangkay ng tinyente. #1 

Bago ito, dinisarma- fa 
han ng BHB ang isang f 
abusadong barangay 
chairman sa bayan ng 
Cataingan noong umaga 
ng Abril 24. Nakasamsam 
ang mga Pulang mandirigma ng isang M14 at isang 
pistola. 

Compostela Valley. Isang elemento ng Civilian 
Auxiliary Amy (CAA) ang napatay at dalawang iba pa 
ang nasugatan sa operasyong harasment ng BHB la- 
ban sa isang detatsment ng 72nd IB sa Barangay Ca- 
soon, Montevista noong Abril 23 ng umaga. Abalang- 
abala sa paliligo ang apat na elemento ng CAA kaya 
hindi nila namalayang nakadikit na pala ang mga 
Pulang mandirigma sa kanila. Nagulat na lamang sila 
nang paulanan sila ng bala. Isang karbin ang 
nasamsam sa kanila ng BHB. 

Isabela. Limang sundalo ng "B" Coy ng 45th IB 
ang agarang namatay nang pasabugan sila ng com- 
mand-detonated na bomba ng isang iskwad ng BHB sa 
Barangay Balabagan, San Mariano, Isabela noong 
Abril 8. Limang sundalo rin ang nasugatan. Kabilang 
sa mga namatay si 2Lt. Frederick Nobleza. Naglulun- 
sad ng operasyong istrayk ang mga sundalo nang am- 
busin sila ng mga Pulang mandirigma. ABI 


“Editoryal,” mula sa pahina 2 


saywar ng kaaway, pagpapalawak ng 
suporta at paghimok sa puspusang 
paglaban ng mamamayan sa mga 
ito. Dapat ituluy-tuloy ang bwelo 
ng mga paglalantad, pagbatikos at 
paglaban para agad ring maharap 
ang nakaplano nang pagpapatindi 
ng pasistang panunupil at saywar 
pagkatapos ng eleksyon. 

Dapat pag-ibayuhin ang paglu- 


ANG BAYAN Mayo 7, 2007 


lunsad ng malalaking pampuliti- 
kang laban lampas pa sa makitid na 
parlamentaryong larangan. Dapat 
mapanlikhang mapagdugtung-dug- 
tong ang mga pakikibakang bayang 
pambansa at lokal, sa kalunsuran 
at kanayunan, at ang parlamento 
ng Kongreso at parlamento ng lan- 
sangan. Dapat tipunin ang pinaka- 
malawak na posibleng hanay ng 
mga pwersang antipasista at anti- 
Arroyo para padagundungin ang 


makapangyarihang kilusang ma- 
sang makapipigil sa pakana ng re- 
himeng Arroyo na paghariin ang 
pasistang lagim at tuluyang maka- 
pagpapatalsik dito sa poder. 
Tuluy-tuloy ding paiigtingin ng 
Bagong Hukbong Bayan ang paglu- 
lunsad ng mga taktikal na opensiba 
sa buong kapuluang bibigwas sa 
katawan at ulo ng rehimen bilang 
ambag sa pagpapahina nito at 
pagpapabilis ng pagbagsak nito. [8 


3 


Mga breyktru sa gawaing medikal 
ng BHB at masa sa Cagayan Valley 


medikal ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isang prubinsya sa 
Cagayan Valley. Lalo nitong pinagbigkis ang Pulang hukbo at ma- 
mamayan, nagparami ng mga nagnanais sumapi sa BHB at nagdulot ng 


N reet ng ba ang mga breyktru sa pagpapatupad ng gawaing 


maraming benepisyo sa masa. 


Pagsasanay ng mga medik. 
Pinangunahan ng Pambansang Is- 
tap sa Gawaing Medikal ang pagsa- 
sanay sa mga Istap sa Gawaing Me- 
dikal sa antas rehiyon, larangan at 
platun upang mailarga ang kampa- 
nyang antimalarya sa isang konso- 
lidadong tipak ng mga baryo. Si- 
ninsin nila ang pagbubuo at pag- 
papagana ng mga komite sa kalu- 
sugan ng mga Ganap na Samahang 
Masa at Komiteng Pang-organisa. 

Sa naturang tipak, gaya ng ka- 
lakhan ng baryo sa rehiyon, pina- 
kalaganap na sakit ang malarya. 
Nasaliksik ng mga kasama na nagi- 
ging tampok itong sakit sa mga bu- 
wan ng Setyembre hanggang Di- 
syembre, kung kailan tag-ulan at 
nabubulabog ang mga lamok mula 
sa mga pinamamahayang lugar. Di 
iilang magsasaka—matanda't ba- 
ta—ang namamatay nang di 
nagagamot o nakatutuntong 
man lamang sa ospital. Dahil 
sa pagpapabaya ng gubyerno 
sa serbisyong pangkalusu- 
gan, apat na oras ang da- 
pat pang lakarin bago 
makarating sa sakayan 
ang maysakit at tatlong 
oras pang muli ang bya- 
he hanggang sa pinaka- 
malapit na ospital. 

Una'y naglunsad ng 
pagsasanay ang BHB sa pag- 
gamot ng malarya sa hanay 
ng istap medikal ng BHB, at 
nagtapos dito ang 17 kasama. Su- 
munod rito'y inilunsad ang pagsa- 
sanay ng mga medik sa baryo, at 
dumalo rito ang 25 magsasaka at 
pito pang Pulang mandirigma. Ni- 


H 
b 
i 


4 


$ 
AY 


laman ng pagsasanay ang bagong 
paraan ng paggamot sa malarya, 
pagkilala rito at kaibhan ng sinto- 
mas nito sa iba pang sakit. Pinag- 
aralan din ang mga paraan sa pag- 
iwas sa malarya tulad ng paggamit 
ng kulambo, pag-isprey at pagtata- 
nim ng neem tree. Nagbigay-kum- 
pyansa sa mga kasama ang nailun- 
sad na Malarya Treyning. 

Mainit na tinanggap ng masa 
ang paanyaya ng BHB na magsanay 
bilang mga medik. Mismong mga 
magulang ang nagboboluntaryo ng 
kanilang mga anak. Sa araw ng 
pagsasanay, isang dalagita ang 
umiiyak na nakiusap sa kanyang 
mga magulang na liliban na lamang 
muna sa eskwelahan upang maka- 
pagtreyning. Pumayag ang kanyang 

mga magulang kahit naitaong 
may pagsusulit ang anak 


dahil sa kahalagahan sa kanilang 
buhay ng kaalamang makukuha sa 
pagsasanay-medikal na iyon. 

Naging mag-aaral din ng masa 
ang mga kasamang gerilya. Sa da- 
yagnosis, nakitang mas mabilis at 
mas tumpak ang dayagnosis ng 
ilang lokal na medik, dahil na rin 
sa kaalaman mula sa mahaba ni- 
lang praktikal na karanasan. 

Nabuo at napagana ang mga 
Komiteng Pangkalusugan. Sinanay 
ang mga ito sa Batayang Aku- 
pangktura. Kaya kahit wala ang 
BHB sa baryo, natitiyak nila ang 
paggamot sa mga maysakit. 

Sa isang baryo, iprinaktika ng 
mga medik ng BHB ang paggamit ng 
akupangktura sa isang matandang 
babaeng limang taon nang paralisa- 
do. Nang makalayo na ang yunit, 
araw-araw na itinuloy ng mga medik 
ng baryo ang pagtusok. Laking tuwa 
ng mga kasama nang ipaabot ng 
Komiteng Pangkalusugan sa sulat 
makaraan ang tatlong linggo na 
"...Makapagnan ni Inang! Kaano 
kayo nga agpakastoy, kakadua?" 
("Nakakalakad na si Inang! Kailan 
kayo paparito, mga kasama?") 

Isinagawa ng mga mag- 
sasaka sa maraming baryo 
ang pag-iisprey, paglilinis 
at pagbababad ng ku- 

lambo sa pamatay-ku- 
lisap upang maagapan 
ang malarya. Kasabay 
nito'y kinausap nila 
ang mga manggaga- 
wang pangkalusugan 
hanggang sa mga sen- 
trong bayan upang 
tumulong sa kanilang 
kampanya laban sa ma- 
larya at iba pang sakit. 

Ambag sa konsoli- 
dayon. Malaki ang na- 

ging ambag ng gawa- 


ANG BAYAN Mayo 7, 2007 


ing medikal sa pangkabuuang ga- 
waing konsolidasyon ng BHB sa lu- 
gar. Saanmang baryo mapunta ang 
mga BHB, natuturuan at natutulu- 
ngan nila ang masa. 

Sa isang kaso, naagapan nila 
ang pagkamatay ng isang binatil- 
yong napulmonya. Nadatnan siya 
ng mga kasamang nanghihina at 
namamaalam na sa kanyang pamil- 
ya. Sa umaga'y plano na ng ka- 
nyang mga magulang na ibenta ang 
kaisa-isa nilang kalabaw upang ma- 
kabili ng masarap na ipauulam sa 
kanilang anak. 

Agad na pinainom ng mga kasa- 
ma ang binatilyo ng angkop na 
antibiotic at dalawang beses gina- 
mitan ng akupangktura sa magha- 
pon. Magdamag siyang binantayan 
ng mga medik mula sa hukbo at 
baryo. Kinaumagahan, sa tuwa ng 
kanyang pamilya at mga kasama, 
nawala na ang inabutan nilang 
42°C na lagnat ng binatilyo at 
tuluyan na siyang gumaling. 

Lumaganap at naging kagawi- 
an ang paggamit ng mga hala- 
mang gamot kasabay ng mga ko- 
mersyal na gamot. Maraming sakit 
ang nagamot ng isang klase ng 
damo na dati nang natuklasan na 
nakapagpapagaling. Tinawag itong 
"mara-NPA" ng masa--sapagkat 
gaano man kadalas bunutin at pa- 
tayin ang damo, bumabalik at 
bumabalik ito makaraan ang ilang 
linggo. Kabilang sa nagamot ng 
"mara-NPA" ang malalang impek- 
syon sa tenga ng isang bata. Pina- 
takan ng mga medik ang tenga 
niya ng dagta ng damong ito, tat- 
long beses kada araw. Pagkatapos 
linisan at sa ilang araw na pagtu- 
sok ng akupangktura ay gumaling 
ang bata. 


S: kabuuan ng tatlong buwang 
pagsubaybay ng BHB at pagga- 
na ng mga Komiteng Pangkalusu- 
gan, nabigyan ng serbisyong medi- 
kal ang mahigit 2,000 magsasaka 
sa tipak ng mga baryo. Di bababa 


ANG BAYAN Mayo 7, 2007 


Armadong pakikibaka, tugon 
ng mamamayang Moro 

sa pandarahas at panloloko 
ng rehimeng Arroyo 


tusuhan at pang-aapi sa kanila ng rehimeng US-Arroyo. Mula 


C iseten na ang galit at pagkamuhi ng mamamayang Moro sa ka- 


bungad pa lamang ng 2007, wala nang tigil ang rehimeng US- 
Arroyo sa paglulunsad ng mga operasyong militar laban sa mga arma- 
dong mapaghimagsik na pwersang Moro at kanilang mga komunidad. 
Pinalalabas ng rehimen na ang mga operasyon ay pawang laban sa mga 


"bandidong terorista." 


Sa mga operasyong ito, walang habas ang mga paglabag sa kara- 
patang-tao at sa mga pinirmahang kasunduang pangkapayapaan sa 
pagitan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) at ng Moro Na- 
tional Liberation Front (MNLF), gayundin sa Moro Islamic Liberation 


Front (MILF). 


Inaasahan ng rehimeng Arroyo at Armed Forces of the Philippines 
(AFP) na sa pamamagitan ng mga pag-atake sa mga armadong pwersa 


Sundan sa “Armadong...,” sa pahina 6 


sa sampung Klinikang Bayan ang 
kanilang itinayo at pinagana rito. 
Sa kabilang panig, nang maglun- 
sad ang AFP ng medical mission 
nito sa naturang erya, nilangaw 
ito kahit may dala silang maraming 
gamot. 

Sa kasiglahan ng mga misyong 
medikal ng BHB, kasabay ng paglu- 
lunsad ng rebolusyong agraryo at 
tuluy-tuloy na pagpapatupad ng 
iba pang anyo ng konsolidasyon, 
sumapi ang siyam na kabataan sa 
hukbong bayan. Nang makapana- 
yam bago sumampa, karamihan sa 
kanila ang naglahad na "nais kong 
maging upisyal medikal ng huk- 
bong bayan!" 

Isa ring tagumpay ng pag- 
unlad ng gawaing medikal ang pag- 
hihikayat nito ng syentipikong 
pag-iisip. Nababaka ang mga mali 
at atrasadong kaisipan at naiwa- 
waksi nang unti-unti ang mga pa- 
mahiin. "Hindi pala ang pag-aalay 
ng manok o baboy sa mga espiritu 


ang dahilan kung bakit gumaling si 
Inang," sabi ng isa. "Malarya pala 
ang dahilan kung bakit nilalagnat 
siya," sabi ng isa pa, "hindi ang 
pagkakaapak niya sa puntod noong 
isang araw." 


a paggampan ng gawaing pang- 

kalusugan sa tipak na ito, napa- 
panday ang mamamayan, kahit sa 
gitna ng matinding operasyon ng 
AFP. Napapaunlad nila ang kani- 
lang kaalaman at kasanayan, ha- 
bang tumitibay ang tiwala sa sari- 
ling lakas at pagkakaisa at matibay 
na lumalaban sa mersenaryong 
hukbo ng rehimeng Arroyo. Lalong 
lumilinaw sa kanila na ang BHB ay 
nagsisilbi sa interes ng mamama- 
yan. Humihigpit ang kapasyahan 
ng masa na isulong ang rebolusyo- 
naryong paglaban upang mapalitan 
ang sistemang nagkakait sa kanila 
ng mga batayang karapatan at ka- 
galingan, kasama na ang serbi- 
syong pangkalusugan. ABI 


5 


“Armadong...,” mula sa pahina 5 


ng MNLF at MILF at mga komunidad 
ng mamamayang Moro, magagapi 
ang armadong paglaban ng mga 
ito, maaalisan sila ng mga panang- 
galang sa usapang pangkapayapa- 
an at mapipilitan silang magsalong 
ng armas at sumuko. 

Mula pa nang mabuo ang Tripoli 
Agreement noong 1976, paulit-ulit 
nang nakikipagkasundo ang MNLF 
sa magkakasunod na mga reaksyu- 
naryong rehimen. Subalit hindi pa 
rin natutugunan ang mga saligang 
adhikain ng mamamayang Moro, 
kabilang ang pagwawaksi sa pang- 
aaping pambansa sa kanila at pag- 
kakamit ng kalayaang makapagpa- 
sya-sa-sarili. 

Ang usapang pangkapayapaan 
naman sa pagitan ng MILF at GRP 
na sinimulan noong 1998 ay hindi 
matapus-tapos at halos hindi na 
umuusad ngayon dahil sa panana- 
botahe ng GRP, pag-atake ng AFP 
sa mga pwersa, kampo at komuni- 
dad ng MILF at pagtanggi ng GRP 
sa iginigiit ng MILF na karapatan 
ng mamamayang Moro sa kanilang 
mga lupaing ninuno at tunay na 
awtonomus na kapa- 
ngyarihang pampuliti- 
ka. Marapat at makat- 
wiran lamang, sa ga- 
yon, ang palabang tu- 
gon ng matatapat na 
kumander at pwersa ng 
MNLF at MILF. 

Tugon ng MNLF. 
Nitong Abril, muling 
ipinamalas ng MNLF 
ang kanilang kakaya- 
han at kahandaang tu- 
mangan ng sandata pa- 
ra ipaglaban ang kani- 
lang mga karapatan at 
kagalingan. 

Sa pamumuno ni 
Ustadz Habier Malik, 
sinalakay ng mga 
pwersa ng MNLF ang 
mga pwersa ng 11th 


6 


Marine Battalion Landing Team sa 
Kalingalan-Caluang noong Abril 13 
at sa Tayungan, Panamao, Sulu ki- 
nabukasan. Tatlong tropa ng Ma- 
rines ang napatay at may 54 pang 
nasugatan. 

Ang pananalakay na ito ay si- 
mula ng muling pagsigla ng arma- 
dong pakikibaka ng MNLF. Bukod sa 
Indanan at Panamao, kumalat na 
ang mga labanan sa anim pang 
bayan sa Sulu (Marang, Mt. Tuman- 
tangis, Seit, Tay-ungan, Bayug at 
Talipo) at umabot na rin sa Zambo- 
anga del Norte. 

Ibinunsod ito ng matinding 
galit ng mamamayang Moro sa ser- 
ye ng mga pag-atake ng AFP sa 
mga pwersa ng MNLF at mga pama- 
maril at pagpatay ng mga sundalo 
sa mga sibilyang Moro. Pinakahuli 
rito ang pagpapaputok ng mga tro- 
pa ng AFP noong Pebrero 17 sa da- 
lawang apo ni MNLF Sulu State 
Chairman Khaid Ajibon habang 
pauwi ang mga ito galing sa pa- 
lengke ng Indanan, Sulu. Napatay 
si Abdulhakim Abbilul, 14 na taong 
gulang na apo ni Ajibon. Para pag- 
takpan ang kanilang krimen, ipina- 
malita ng AFP na mga elemento 


umano ng Abu Sayyaf ang dalawa 
nilang nabaril. Isang linggo maka- 
raan ang pamamaril, kinanyon na- 
man ng mga Scout Rangers ang 
hedkwarters nina Ajibon sa Inda- 
nan at ibinalita na ang inatake nila 
ay kampo ng Abu Sayyaf. 

Bago pa ito, matinding ikina- 
galit ng MNLF ang walang pakun- 
dangang pagpatay ng mga sundalo 
ng AFP noong Enero 18 sa siyam na 
mamamayang Moro na pinalabas na 
lamang na mga bandidong Abu 
Sayyaf. Kabilang sa mga pinatay 
nang walang kalaban-laban ang li- 
mang myembro ng MNLF at apat na 
sibilyan sa Timpok, Patikul, Sulu. 
(Tingnan ang kaugnay na artikulong 
"Gawa-gawang mga engkwentro sa 
Sulu" sa isyung Pebrero 21, 2007 
ng AB). 

Nito na namang Abril 25, sam- 
pung inosenteng sibilyan mula sa 
isang pamilyang Moro sa Timpuok, 
Patikul, Sulu ang minasaker ng mga 
Scout Ranger. Kaagad ipinamalita 
ng AFP at ng Malacanang na naka- 
patay ang AFP ng 10 bandidong 
Abu Sayyaf. 

Sinikap ni Malik na hatakin pa 
rin ang GRP sa pakikipag-usap sa 
MNLF. Mula pa noong na- 
karaang taon, iminu- 
mungkahi na ng Orga- 
nization of Islamic Con- 
ference (OIC) na maglun- 
sad ang MNLF, GRP at OIC 
ng tripartite meeting (pu- 
long ng tatlong partido) 
upang pag-usapan ang 
mga naging problema sa 
implementasyon ng Final 
Peace Agreement na pi- 
nirmahan ng MNLF at 
GRP noon pang 1996. 
Nagpahayag na ng ka- 
handaan ang OIC para 
rito, ngunit panay ang 
pagtanggi ng rehimen na 
magtakda ng petsa at 
lugar. 

Para mapresyur ang 
GRP na matuloy na ang 


ANG BAYAN Mayo 7, 2007 


naturang pulong, inimbita ni Malik 
sa kampo ng MNLF sa Panamao, 
Sulu ang mga negosyador ng GRP 
na sina Maj. Gen. Benjamin Do- 
lorfino at Undersecretary Ramon 
Santos ng Office of the Presidential 
Adviser on the Peace Process. 
Pwersahang dinetine ng MNLF sina 
Dolorfino, Santos at mga kasama 
nila at pinalaya lamang sila bunga 
ng interbensyon ng OIC at pangako 
ng mga binihag na magdaraos ng 
pulong sa pagitan nila at ng MNLF 
sa Marso 17 para paghandaan na 
ang tripartite meeting. Hindi na na- 
man natuloy ang ipinangakong pu- 
long. 

Bunga ng sunud-sunod na mga 
pandarahas at panlilinlang ng GRP, 
naobligang magdepensa sa sarili 
ang MNLF at maglunsad ng mga ar- 
madong opensiba laban sa mga 
pwersa ng AFP sa Sulu. 

Lalo pang pinatindi ng rehimen 
ang pananalakay nito sa mamama- 
yang Moro sa Sulu sa pagdadahi- 
lang nakikipagkutsabahan umano 
ang MNLF sa Abu Sayyaf. Ikinakat- 
wiran ng AFP na hindi na nila itu- 
turing si Malik at mga tauhan niya 
bilang mga pwersa ng MNLF kundi 
mga pwersang "terorista" na dapat 
kagyat na sugpuin at durugin. 

Walang pakundangan ang mga 
operasyong militar at pambobomba 
ng AFP sa mga komunidad ng Sulu 
na inaakusahan nilang kumukup- 
kop sa mga pwersa ng MNLF. Umaa- 
bot na sa 60,000 sibilyang Moro 
ang naobligang lumikas mula sa 
kanilang mga barangay sa mga 
bayan ng Luuk, Panamao, Panglima 
Estino, Patikul, Kalinggalan-Calu- 
ang, Talipao, Indanan and Parang 
upang hindi madamay sa mga pa- 
nanalakay ng AFP. Karamihan sa 
mga lumikas ay tumungo sa mga 
sentrong bayan ng Indanan at 
Jolo, nangagutom na at dinapuan 
na ng mga sakit. 

Nanawagan ang OIC ng tigil- 
putukan at pagbubuo ng monitor- 
ing team para rito, ngunit tinang- 


ANG BAYAN Mayo 7, 2007 


Sa harap ng tuluy-tuloy na pananalakay 
sa kanila ng rehimeng US-Arroyo at 


kawalan ng sinseridad nito sa usapang 


pangkapayapaan at sa 


pagpapatupad ng mga nakaraang 
kasunduan, walang ibang marapat 
na tugon ang mamamayang 
Moro at ang kanilang mga 
armadong rebolusyonaryong 
pwersa kundi ang ibayo pang 


pagpapaigting ng kanilang 
armadong pakikibaka. 


gihan ito ng rehimeng Arroyo. Sa 
halip, nag-alok pa ang Malacañang 
ng P1 milyong pabuya sa pagdakip 
kay Malik. Pinatitindi pa ang mga 
operasyong militar at pambobomba 
sa mga kinalalagyan ng MNLF. 
Kunwa'y hindi MNLF ang inaatake 
ng AFP kundi si Malik lamang. 

Tugon ng MILF. Naglulunsad 
rin ang MILF ng armadong pagde- 
pensa sa sarili sa harap ng dumada- 
las nang pagpasok ng AFP sa teri- 
toryo nito at patraydor na mga 
pag-atake, laluna sa North Cotaba- 
to at Maguindanao. Tumindi ito la- 
luna mula nang bumara ang usa- 
pang pangkapayapaan sa pagitan 
ng MILF at GRP noong magtatapos 
na ang 2006 dahil sa di resolba- 
dong usapin hinggil sa lupaing ni- 
nuno. 

Noong Enero, pumutok ang mga 
labanan sa pagitan ng mga pwersa 
ng MILF at AFP nang panghimasu- 
kan ng AFP ang pag-aayos ng MILF 
ng ilang problema sa lupain sa mga 
liblib na barangay ng Midsayap, 
North Cotabato. Sinundan ito ng 
mga pang-aatake ng AFP sa mga 
pwesto ng MILF sa Barangay Sibu- 
to, Datu Odin Sinsuat, sa prubinsya 
ng Sharif Kabungsuan noong Pe- 
brero 4: sa mga bayan ng Kuyapon 
at Kabacan sa North Cotabato no- 
ong Pebrero 5: sa mga bayan ng 
Kabacan, Paglat at Salipada Penda- 
tun sa Maguindanao noong Pebrero 


7-8: at sa mga bayan ng Mangga- 
pang, Manungkaling at Mamasapa- 
no sa Maguindanao noong Pebrero 
11. 

Sa Midsayap, pinasabugan ng 
AFP ng mga rocket mula sa mga 
eroplanong SF-260 at 0V-10 at ki- 
nanyon ng 105 mm howitzer ang 
mga pwesto ng MILF sa Barangay 
Rangaban at Mudsing sa Midsayap. 
Limang sibilyan ang namatay sa 
mga pambobombang ito. Napili- 
tang lumikas ang mahigit 6,000 
mamamayang Moro mula sa mga 
barangay ng Tugal, Rangaban at 
Sambolawan. 

Nagpatuloy ang mga labanan 
hanggang unang bahagi ng Marso. 


S: harap ng tuluy-tuloy na pana- 
nalakay sa kanila ng rehimeng 
US-Arroyo at kawalan ng sinseridad 
nito sa usapang pangkapayapaan 
at sa pagpapatupad ng mga naka- 
raang kasunduan, walang ibang 
marapat na tugon ang mamama- 
yang Moro at ang kanilang mga 
armadong rebolusyonaryong pwer- 
sa kundi ang ibayo pang pagpapa- 
igting ng kanilang armadong paki- 
kibaka. Sa ganitong paraan lamang 
nila epektibong maiwawaksi ang 
pambansang pang-aapi sa kanila, 
maipagtatanggol ang kanilang ka- 
rapatan sa pagpapasya-sa-sarili at 
mga batayang karapatan at maisu- 
sulong ang kanilang mga interes. Œ 


7 


pagli PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Mga biktima ng pagdukot at pamamaslang 
ng estado, patuloy na dumarami 


inakamatingkad sa mga ka- 
Ps nakalap ng Ang Bayan 

nitong Abril hanggang unang 
bahagi ng Mayo ang mga pagdukot 
at iligal na pang-aaresto sa mga 
lider at aktibistang masa. Isang re- 
hiyunal na coordinator din ng 
Anakpawis ang tinangkang hablu- 
tin ng mga berdugo. 

Mayo 5. Lima katao, kabilang 
ang dalawang estudyante ng Poly- 
technic University of the Philip- 
pines ang iligal na inaresto ng mga 
elemento ng 4th IB sa isang bahay 
sa Barangay Apad, Calauag, Que- 
zon. 

Ang mga estudyante na sina Ji- 
han Manampad at 
Rina Togonon ay na- 
sa Quezon bilang 
bahagi ng kanilang 
kursong BS Sociolo- 
gy. Mga myembro 
rin sila ng National 
Network of Agrarian 
Reform Advocates- 
Youth Sector, isang 
organisasyon ng ka- - 
bataang nagtataguyod sa tunay na 
reporma sa lupa. 

Sina Manampad at Togonon at 
tatlo pang magsasakang inaresto 
kasama nila ay pinararatangan ng 
militar na mga gerilya ng BHB. 

Abril 26. Dinukot ng tatlong 
pinaghihinalaang elemento ng 17th 
IB si Alan Bumanglag, myembro ng 
Kagimungan dagiti Mannalon ti 
Cagayan Valley. Si Bumanglag ay 
ilang oras pumailalim sa interoga- 
syon sa detatsment ng 17th IB sa 
Barangay Tanglagan, Gattaran, Ca- 
gayan at pinakawalan bandang 
alas-2 ng hapon. Subalit sinundan 
siya ng tatlong lalaki mula sa de- 
tatsment habang naglalakad pauwi. 


8 


Noong araw ding iyon ay sapili- 
tang pinasok ng walong lalaking 
nagpakilalang mga elemento ng 
pulisya ang Rural Missionaries of 
the Philippines (RMP) Center sa 
Bago City, Negros Occidental. Nag- 
panggap ang walong pawang naka- 
damit-sibilyang lalaki na may hina- 
hanap umano silang suspek. Nang 
hindi sila papasukin, pilit silang 
pumasok sa bintana. Pinaghaha- 
lughog nila ang lugar at kinunan 
ito ng bidyo. Tinanong din nila ang 
pangalan ng mga madreng nagpun- 
ta sa center isang araw bago ang 
insidente. Ang center ay karani- 
wang pinaggauausan ng mga pag- 
sasanay ng mga lo- 
kal na kababaihang 
magsasaka hinggil 
sa kalusugan. 

Abril 25. Dala- 
wa ang napatay at 
tatlo ang nasugatan 
sa dalawang insi- 
dente ng pamamaril 
ng mga elemento ng 
28th IB sa limang 
kasapi ng Nagkahiusang Mag-uuma 
sa Pagsalaan-Andap Farmers As- 
sociation sa New Bataan, Compos- 
tela Valley. Myembrong organisa- 
syon ng KMP ang naturang organi- 
sasyon. 

Napatay sina Auling Bugahod, 
50 at Elias Mabundas, 25. Sugatan 
naman sina Warlito Villafuerte, 40: 
Monith Bugahod, 20 (anak ni 
Auling); at Beato Suralta, 40. Pa- 
wang residente ng Barangay Pagsa- 
laan, Andap, New Bataan ang mga 
biktima. 

Gabi nang pauwi sina Monith at 
Warlito sakay ng isang skylab (mo- 
torsiklong pambyahe na may tab- 
lang nakapatong nang pahalang 


kung saan nauupo ang mga pasa- 
hero). Dumaan sila sa isang tsek- 
poynt na itinayo ng mga elemento 
ng 28th IB sa Purok 3-A. Nakakub- 
li ang mga sundalo. Pinahihinto ng 
mga sundalo ang motorsiklo at 
nang hindi kaagad ito naihinto ay 
agad na pinagbabaril ang dalawa. 
Tinamaan sa paa si Monith. Mabilis 
na pinaandar ni Warlito ang motor- 
siklo pauwi. 

Nang makauwi, nagpasya si 
Aling Auling na dalhin ang kanyang 
anak na si Monith sa ospital. Sakay 
ng parehong motorsiklo, bumyahe 
papuntang ospital sina Monith, 
Warlito, Elias, Beato at Aling Au- 
ling. Dumaan sila sa isa pang tsek- 
poynt na walang karatula sa madi- 
lim na crossing ng Purok 2 at Sar- 
miento. Dahil sa bilis ng motorsik- 
lo, hindi kaagad sila nakatigil nang 
pahintuin sila ng mga sundalo. 
Agad silang pinaulanan ng bala. 
Agad na napatay sina Aling Auling 
at Elias. Sugatan naman ang tatlo. 

Kaagad na sumugod sa crossing 
ang mga taumbaryo upang alamin 
ang nangyari. Pinigilan silang ma- 
kalapit ng mga sundalo at kinordon 
ang lugar. Agad na dumating ang 
isang dump truck at isinakay ang 
mga biktima. Dinala sa Tagum Re- 
gional Hospital ang mga sugatan. 
Nilinis naman ng mga sundalo ang 
pinangyarihang lugar sa pamama- 
gitan ng pagbuhos ng tubig sa du- 
guang kalsada. Kinabukasan, gin- 
wardyahan ng mga sundalo ang 
tatlong sugatan sa ospital at pini- 
gilan ang isang human rights work- 
er na makausap ang mga biktima. 

Sa New Bataan din nangyari 
ang pagpatay ng militar sa siyam 
na taong gulang na si Grecil 
Galacio. 


ANG BAYAN Mayo 7, 2007 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO sir: 


Abril 21. Bigo ang militar na dukutin si 
Joseph Canlas, 46, coordinator ng Anakpa- 
wis at tagapangulo ng Alyansa ng Magbu- 
bukid sa Gitnang Luzon (AMGL). 

Nireyd ng walong lalaking pinaniniwa- 
laang militar ang tahanan ni Canlas sa Ba- 
rangay Balite, Arayat, Pampanga. Ayon sa 
mga saksi, lima sa walong lalaki ang sumi- 
ra sa pintuan ng mga Canlas at pumasok sa 
bahay sa pagitan ng alas-10:30 at alas-11 
ng gabi. Dalawa sa mga ito ang nagsilbing 
look-out at ang isa pa ay nagsilbing 
drayber at naghintay lamang sa puting van 
na walang plaka. Pawang may dalang ma- 
hahabang baril ang pito sa mga lalaki at 
naka-bonnet. 

Nang hindi nila matagpuan si Canlas, 
binugbog ng mga ito si Augusto Nicdao, 
pamangkin ni Canlas. Pinagpapalo ng baril 
si Nicdao sa kanyang dibdib, ulo at mukha. 
Mahigpit na hinawakan ang kanyang buhok 
habang tinatanong siya tungkol sa kinaro- 
roonan ni Canlas. Tinutukan naman ng baril 
ang asawa ni Nicdao at ang kanilang isang- 
taong gulang na anak na babae. Binantaan 
si Nicdao na papatayin ang kanyang mag- 
ina kung hindi niya sasabihin ang kinaro- 
roonan ni Canlas. Pinaghahalughog ng li- 
mang lalaki ang kanilang bahay. Kinuha ng 
mga armado ang cellphone ni Nicdao. Tu- 
malilis ang walong lalaki nang maglabasan 
sa kani-kanilang bahay ang mga kapitba- 
hay ni Canlas. 

Ayon kay Canlas, mula 2005 ay sinu- 
sundan-sundan na siya ng pinaniniwalaang 
mga ahente ng militar. 

Abril 18. Tinangka ng mga pinaghihi- 
nalaang elemento ng militar na dukutin ang 
isang estudyante ng University of the 
Philippines sa Diliman na myembro ng Ka- 
bataan Party. Ayon kay Johanna Urbizton- 
do, tagapagsalita ng Kabataan, inililihim 
muna nila ang katauhan ng biktima para 
pangalagaan ang kanyang seguridad. Iniu- 
lat ni Urbiztondo na kabababa pa lamang 
ng biktima sa traysikel nang sundan siya ng 
isang kotse. Dalawang lalaki mula sa kotse 
ang humablot sa kanya at pilit siyang isina- 
sakay dito. Napilitan silang iwan ang bikti- 
ma nang magsilapitan ang mga drayber ng 
traysikel para alamin ang pangyayari. W 


ANG BAYAN Mayo 7, 2007 


Anak ni Jose Burgos, 
at 2 pa dinukot ng militar 


Iba't ibang organisasyon at mga indibidwal, nagsama-sama 
upang kundenahin at labanan ang pagdukot kay Jayjay 
Burgos. 


ps nitong Abril 28 si Jonas Joseph "Jayjay" Burgos sa 
isang kainan sa loob ng Ever Gotesco Mall sa Fairview, 
Quezon City. Si Jayjay Burgos, 36, ay treynor at kasapi ng 
Alyansa ng Magbubukid sa Bulacan (AMB), isang tsapter ng 
Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP). Anak siya ng 
yumaong Jose "Joe" Burgos Jr., dating tagapaglathala at edi- 
tor ng mga pahayagang We Forum at Malaya at kilala sa ka- 
nyang pakikipaglaban para sa karapatan sa pamamahayag sa 
panahon at pagkatapos ng diktadurang Marcos. 

Ayon sa mga saksi, dinukot si Jayjay ng walong armadong 
lalaki habang kumakain siya sa restawran. Sinukluban ng sako 
ang kanyang ulo at katawan at saka siya pinagbubugbog bago 
kaladkarin papasok sa isang kulay maroon na van. 

Nawala rin noong araw na iyon ang mga kasama ni Jay- 
jay na sina Melissa Reyes at isa pang di pinangalanang la- 
laki. 

Si Jayjay ay nagtapos ng kursong agriculture sa Benguet 
State University. Mula 1998 ay nagbibigay na siya ng mga 
pagsasanay hinggil sa teknolohiya sa agrikultura sa mga kasa- 
pi ng AMB-KMP. 

Indignation rally. Nagsama-sama ang iba't ibang orga- 
nisasyon sa pagbibigay-pugay kay Joe Burgos at pagsuporta 
sa kanyang pamilya kaugnay ng pagdukot kay Jayjay. Pu- 
munta sila nitong Mayo 3 sa taniman ng pamilya Burgos sa 
San Miguel, Bulacan. Nagtirik sila ng kandila at nag-alay ng 
mga bulaklak sa libingan ni Joe Burgos bilang paggunita sa 
World Press Freedom Day at upang ipagdasal ang kaligtasan 
ni Jayjay. 

Nito namang Mayo 4, nagmartsa mula Pioneer Street sa 

Mandaluyong City hanggang People 

Power Monument sa Edsa ang 
pamilya Burgos, kanilang mga 
kaibigan, mga kasapi ng prog- 
resibong organisasyon at parti- 
do, mga tagapagtanggol ng 
karapatang-tao no- 
ong panahon ng 
batas militar at 
iba pang taga- 
suporta. Uma- 
bot sa 200 ang 
dumalo sa 
martsang ito. 
Kinundena 


9 


Fraiz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


nila ang pagdukot kay Jayjay Burgos at isinigaw ang 
kahilingang ilitaw siya. 

Kabilang sa mga dumalo sa martsa sina Rep. Satur 
Ocampo at Teodoro Casiño ng Bayan Muna. Dumalo rin 
sina Mayor Jejomar Binay ng Makati, dating Sen. Re- 
ne Saguisag at Ed Araullo (pawang mga myembro ng 
Mabini, isang grupo ng mga abugado na nagtanggol 
kay Joe Burgos at iba pang mga biktima ng pang- 
aabuso sa karapatang-tao noong batas militar). Du- 
malo rin si dating Press Sec. Rod Reyes, na kahenera- 
syon ng mga mamamahayag tulad nina Joe Burgos at 
Satur Ocampo. 

Inorganisa ng pamilya at mga kaibigan ni Jayjay 
ang Free Jonas Burgos Movement na may layuning 
presyurin ang gubyerno na resolbahan ang mga kaso 
ng pagdukot at patampukin ang kalagayan ng mga 


EU, nagpahayag ng pagkabigla, pagkabahala. 
Nagpahayag ng pagkabigla at pagkabahala ang 
European Union sa pagdukot kay Jayjay Burgos. Ani 
Ambassador Alistair MacDonald, pinuno ng delegasyon 
ng European Commission sa Pilipinas, "Dito sa Pilipi- 
nas, halos walang araw na lumilipas nang walang du- 
madapong bagong paalala hinggil sa esensyal na ka- 
halagahan ng karapatang-tao. Ngayong linggo lamang 
ay saksi tayo sa kakila-kilabot na kaso ng pagdukot 
kay Jonas Burgos at dalawa niyang kasama rito sa 
Quezon City." 

Nanawagan si MacDonald sa gubyerno ng Pilipinas 
na itigil ang pang-aabuso sa karapatang-tao, kabilang 
ang ekstrahudisyal na mga pamamaslang at mga pag- 
dukot. Sinabi pa niyang "ang kaligtasan at seguridad 
ng mga mamamayan nito ay responsibilidad ng gu- 


pamilya ng mga desaparecidos. 


byerno." 


Grecil Galacio, sadyang pinatay ng mga sundalo 


umitaw kamakailan ang ebi- 

densya na si Grecil Galacio, 
ang 9 anyos na batang babaeng 
napaslang sa Barangay Kahayag, 
New Bataan, Compostela Valley sa 
isang operasyong militar ng AFP 
noong Marso 31 ay sadyang pina- 
tay ng mga sundalo. 

Ito ang dahilan kung bakit 
mula sa dating paggigiit ng AFP 
na si Grecil ay isang "batang 
mandirigma" ng BHB, bumaling 
ngayon ang AFP sa pagsisikap na 


ibaon ang usapin sa pamamagi- 

tan ng paghingi ng hungkag na 

paumanhin sa kanyang pamilya. 
Ayon sa mga aktibista mula sa 


Salinlahi Alliance for Children's 
Concerns na nakakita sa bangkay 
ni Grecil, mula sa malayo ang 
unang tama sa kanya na sumugat 
nang bahagya sa kanyang kanang 
siko. Subalit ang tuluyang puma- 
tay sa kanya ay ang ikalawang 
putok na nagpasabog sa kaliwang 
bahagi ng kanyang ulo. May mga 
palatandaan na malapitang bina- 
ril sa ulo si Grecil dahil sa mali- 
naw na bakas ng pulbura sa 


10 


paligid ng pinasukan ng bala. 

Pagkatapos nito ay naglagay 
ang mga sundalo ng baril sa tabi 
ng katawan ni Grecil at kinunan 
siya ng litrato upang palabasing 
isa siyang "batang mandirigma." 

Ngayong ang mga detalye ng 
sanhi ng pagkamatay ni Grecil ay 
nabunyag na, umaasa ang AFP na 
ang kunwang paghingi ng kapata- 
waran ay tuluyan nang magbaba- 
on sa usapin at makapipigil sa 
paglitaw ng katotohanan. Bago 
ito ay tinangkang salagin ng mili- 
tar ang malawakang pagkundena 
sa AFP bunsod ng pagkamatay ng 
bata sa pamamagitan ng pagdidi- 
in sa ama ni Grecil na pinarata- 
ngan nilang myembro rin ng BHB. 
Sinuspindi pa nila 


ang imbestigasyon ng militar da- 
hil ayaw umano makipagtulungan 
sa kanila ng ama ng bata. 

Ang bagong litaw na ebiden- 
sya ang nagbunsod sa mga magu- 
lang ni Grecil na magsampa ng 
kasong murder sa Regional Trial 
Court sa Compostela Valley at sa 
Office of the Ombudsman laban 
kina 2nd Lt. Francis John Gabawa 
at kanyang mga tauhan sa 67th 
IB. Si Gabawa ang namumuno 
noon ng mga tropang pumaslang 
kay Grecil. 

Iginiit din ng mga magulang 
ni Grecil na iharap ng AFP ang 
sundalong aktwal na bumaril sa 

[AB] 


ANG BAYAN Mayo 7, 2007 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO Sm 


NDFP nagsampa ng kaso 
sa UN laban kay Arroyo 


ormal na nagsampa ng mga reklamo sa United 

Nations nitong Abril 27 ang National Democratic 
Front of the Philippines (NDFP) laban kay Gloria Ar- 
royo at kanyang mga upisyal militar at pulisya kaug- 
nay ng pagdukot sa dalawang kasapi ng rebolusyo- 
naryong kilusan noong nakaraang taon. 

Ayon kay Ka Luis Jalandoni, tagapangulo ng pa- 
nel ng NDFP sa negosasyong pangkapayapaan, isi- 
nampa ang mga reklamo sa United Nations Working 
Group on Enforced and Involuntary Disappearances. 

Ayon kay Jalandoni, bilang commander-in-chief 
ay pananagutan ni Arroyo at kanyang mga pinunong 
militar at pulisya ang pagkawala ng konsultant ng 
NDFP na si Rogelio Calubad at kanyang anak na si Ga- 
briel noong Hunyo 17, 2006 sa Calauag, Quezon. 
Pagkatapos nito ay nawala naman noong Hunyo 24, 
2006 sa Guiguinto, Bulacan si Leopoldo Ancheta, 
istap ng NDFP. 

Kasama ni Arroyo na inaakusahan ng NDFP sina 
Gen. Hermogenes Esperon Jr., hepe ng AFP; PNP 
Chief Oscar Calderon; Lt. Gen. Alexander Yano, hepe 
ng Southern Luzon Command; Commodore Leonardo 
Calderon Jr., hepe ng AFP intelligence: Chief Supt. 
Romeo Ricardo, hepe ng PNP intelligence: at Director 
Jesus Verzosa, hepe ng Criminal Investigation and 
Detection Group (CIDG) ng PNP. Pinananagot sila sa 
pagkawala ng mag-amang Calubad. 

Samantala, kasama rin Arroyo na mananagot sa 
pagkawala ni Ancheta sina National Security Adviser 
Noberto Gonzales; Maj. Gen. Bonifacio Ramos, hepe 
ng Northern Luzon Command ng AFP; ang retiradong 
si Maj. Gen. Jovito Palparan, dating hepe ng 7th 
Infantry Division ng Philippine Army; Chief Supt. Is- 
mael Rafanan, direktor ng Central Luzon PNP; Gene- 
ral Esperon; Commodore Calderon; Director Verzosa; 
at Chief Superintendent Ricardo. 

Layunin ng pagsasampa ng kaso sa UN na ipre- 
syur ang rehimeng Arroyo na palayain o ilitaw na ang 
mga dinukot ng mga pulis at militar, ani Jalandoni. 

Plano rin ng NDFP na magsampa ng kaso sa UN 
hinggil sa pagkawala nina Prudencio Calubid, ka- 
nyang asawa na si Celina Palma at kanilang mga ka- 
samang sina Gloria Soco at Ariel Becoy na hindi pa 
inililitaw ng mga ahente ng gubyerno mula nang du- 
kutin sila noong Hunyo 24, 2006; at Leo Velasco, na 
dinukot ng mga operatiba ng CIDG sa Cagayan de 
Oro City noong Pebrero 16. ABI 


ANG BAYAN Mayo 7, 2007 


Pagsasakdal kina Satur 
Ocampo, may mga 
motibong di ligal—IPU 


"Ma mga motibong di ligal" ang pagsasakdal 
ng administrasyong Arroyo kina Bayan Muna 
Rep. Satur Ocampo at mga kapareho niyang progre- 
sibong mambabatas, ayon sa Inter-Parliamentary 
Union (IPU). Ito ang nilalaman ng panimulang ulat 
hinggil sa imbestigasyon ng IPU sa mga kasong isi- 
nampa at iba pang paraan ng paniniil ng rehimeng 
Arroyo kina Ocampo, Teodoro Casiño at Joel Virador 
ng Bayan Muna: Liza Maza ng Gabriela Women's Par- 
ty: at kina Crispin "Ka Bel" Beltran at Rafael Mariano 
ng Anakpawis. 

Ayon sa IPU na naglunsad ng imbestigasyon 
mula Abril 29 hanggang Mayo 4, inamin ng mga 
upisyal ng rehimeng Arroyo na ang dahilan ng pag- 
sasakdal at pagkukulong sa mga progresibong kina- 
tawan ay ang kaugnayan umano nila sa armadong 
rebolusyonaryong kilusan at pagtatangkang ibagsak 
ang gubyerno. Di ito sinang-ayunan ng IPU dahil 
anito, di pa man sumasailalim sa karampatang pro- 
seso ng batas ay sadyang may paghuhusga na ang 
rehimeng Arroyo sa naturang mga mambabatas. 
Nabahala ang IPU sa napakasaklaw na mga akusa- 
syon kina Ocampo, na anito'y walang patunay at 
nakabatay sa kwestyunableng mga ebidensya. Ipina- 
kikita nito, anang IPU, na ang dahilan ng pagsasak- 
dal kina Ocampo ay labas sa mga ligal na usapin. 

Lalo pang tumibay ang pananaw na ito ng IPU 
dahil sa pag-aresto at pagkulong kay Ocampo bun- 
sod ng isang kasong nangyari mahigit 20 taon na 
ang nakalilipas. Binanggit din ng IPU na ang pagpa- 
yag ng Korte Suprema na magpyansa si Ocampo para 
sa kasong karaniwang hindi ginagawaran ng pyansa 
ay nagpapakita rin ng kahinaan ng kaso ng proseku- 
syon. 

Hinggil sa kasong diskwalipikasyon na ihinain 
ng dalawang byudang nagparatang na responsable 
sina Ocampo sa pagkamatay ng kanilang mga asa- 
wa, sinabi ng IPU na hindi dapat madiskwalipika 
ang isang partido dahil lamang may kinakaharap na 
kasong murder ang ilang indibidwal na myembro 
nito. 

Ang fact-finding mission ng IPU ay pinamunuan 
ni Sen. Sharon Castairs ng Canada, bise presidente 
ng Committee on Human Rights of Parliamenta- 
rians. [AB 


11 


Alok na regalo ni Arroyo, tinanggihan 
ng mga manggagawa 


inanggihan ng mga mangga- 
ik ang "non-wage benefits" 

na inialok ni President Gloria 
Arroyo sa mga manggagawang Pili- 
pino nitong Mayo 1. Ibinasura nila 
ang pangakong mga "benepisyo" ni 
Arroyo tulad ng mga diskwento sa 
pautang sa pabahay, panlipunang 
siguro at eksempsyon sa pagbayad 
ng withholding tax ng mga tuma- 
tanggap ng minimum na sahod. 

Lalong ikinagalit ng mga mang- 
gagawa ang mga binitiwan ni Arro- 
yo nang itali niya ang pagtupad ng 
mga ito sa pananalo ng kanyang 
mga kandidato para sa Senado. 

Sa pangunguna ng tuta niyang 
si Rep. Crispin Remulla ng Cavite, 
pinabawi niya ang panukalang ba- 
tas para madagdagan ng P125 ang 
arawang sahod ng lahat ng mga 
manggagawa sa buong bansa na 
inaprubahan ng parehong kapulu- 
ngan ng Kongreso nang wala ni 
isang pagtutol. 

Ayon sa IBON Foundation, pi- 
nakamababang umento sa sahod 
ang natanggap ng mga manggaga- 
wang Pilipino sa buong pitong ta- 
ong panunungkulan ni Arroyo. Ku- 
lang na kulang ang huling iginawad 
ng Regional Wage Board (RWB) no- 
on pang Hunyo 2006 na P25 na 
Emergency Cost of Living Allo- 
wance (ECOLA) sa Metro Manila na 
nagtaas sa minimum na sahod rito 
mula P350 tungong P375 lamang. 
Ito'y dahil ang kailangan para sa 
disenteng pamumuhay ng isang 
anim-kataong pamilya ay umaabot 
na sa halos P800 bawat araw. 

Dahil sa kababaan ng sahod at 
kahirapang makakita ng maayos na 
trabaho sa Pilipinas, umaabot na sa 
10 milyon o 25% ng kabuuang 
pwersa ng paggawa ang nangibang 
bansa para maghanap ng matinong 
mapagkakakitaan. 


12 


Ang kalu- / 
nus-lunos na fy 
kalagayan ng “| 
uring mangga- | 
gawa at lansa- 4) 
kang paniniil W 
sa kanila ang 
siyang pinaka- j 
mainit na is- } 
yung dala-dala 
ng may 5,000 ; 
manggagawa | 
sa mga kilos 
protesta noong Mayo 1. Ang gru- 
pong pinangunahan ng KMU ay 
nagtipon sa Liwasang Bonifacio 
bago nagmartsa bandang hapon 
patungong Mendiola Bridge. Ipina- 
nawagan nila ang pagpapalaya kay 
Anakpawis Rep. Crispin "Ka Bel" 
Beltran, ang chairman emeritus ng 
KMU, na mahigit isang taon nang 
nakadetine sa Philippine Heart 
Center. Subalit hinarang sila bago 
pa sila makarating sa Mendiola. 

Nagkaroon din ng mga kilos- 
protesta sa iba't ibang bahagi ng 
bansa. 

Sa Luzon. Nagdaos ng rali ang 
iba't ibang grupo sa Pinaglabanan 
Monument sa Legazpi City kung sa- 
an kanilang binatikos ang kapaba- 
yaan ng gubyerno sa kanilang 
abang kalagayan. Anila, ang su- 
nud-sunod na paghagupit ng mga 
kalamidad sa rehiyon ay lalong 
nagsadlak sa mga Bikolano sa kara- 
litaan. 

Kinumpronta naman ng mga li- 
der ng raling multisektoral sa Sor- 
sogon City ang mga pinaghihinala- 
ang ahente ng militar na nangu- 
nguha ng mga litrato ng mga su- 
mama sa kilos protesta. 

Sa Laguna, nagtipon ang may 
2,000 manggagawa, magsasaka at 
maralitang lunsod sa Crossing ng 
Calamba City. Kanilang iginiit ang 


FA 


TALSIKIN AN 
A AT KA TA NG 


ANO TEB kak 


Ne, 


pagpapalaya pa "Ka Bel" at P125 
dagdag sa minumum na sahod. 

Nagdaos din ng mga rali sa San 
Pablo City, Laguna, sa Tanauan at 
Lipa sa Batangas: Rosario sa Cavi- 
te: City of San Fernando sa Pampa- 
nga; at sa Subic, Zambales. 

Sa Visayas. May 4,000 kasapi 
ng mga partidong Bayan Muna, Ga- 
briela, Anakpawis at Kabataan ang 
nagdaos ng martsa-rali sa Bacolod 
City habang 500 naman ang nagrali 
sa Tacloban City. 

Nagtipon sa kapitolyo ng pru- 
binsya ng Iloilo ang 4,000 kasapi 
ng mga militanteng organisasyon 
na karamihan ay may dala-dalang 
plakard ng mga larawan nina Luisa 
Posa at Nilo Arado, mga lider 
masang dinukot noong Abril 12 ng 
gabi. Sa okasyon ding ito ay 
inilunsad ang "Save Luisa Posa and 
Nilo Arado Movement". Si Posa ay 
tagapagsalita ng Samahan ng mga 
Ex-Detainee Laban sa Detensyon at 
para sa Amnestiya (SELDA-Panay) 
habang si Arado ay lider ng BAYAN- 
Panay at nominee ng Anakpawis. 

Isang libo naman ang nagrali sa 
Roxas City sa pamumuno ng Anak- 
pawis at Gabriela, samantalang 
may 500 ang sumama sa caravan ng 
Bayan Muna mula Ibajay hanggang 
Kalibo, Aklan kung saan ginanap 
ang isang rali sa Pastrana Park. [B 


ANG BAYAN Mayo 7, 2007 


Walang sagkang pagtaas 
ng matrikula, binatikos 


ariing binatikos ng Kabata- 
M: Party at iba pang de- 

mokratikong organisasyon 
ng kabataan ang pinakahuling de- 
sisyon ng Commission on Higher 
Education (CHED) na nagpapahin- 
tulot sa mga pribadong paaralan na 
magtaas ng matrikula nang walang 
limitasyon. Taliwas ito sa dating 
kalakaran na dapat hindi lumagpas 
sa tantos ng implasyon ang maaa- 
ring itaas sa matrikula. Taliwas din 
ito sa dating panukalang hanggang 
10% lamang ng kasalukuyang ma- 
trikula ang maaaring itaas ng mga 
paaralan. 

Matatandaang inilabas ng CHED 
ang Memorandum Order (CMO) No. 
14 noong 2005 na nagbibigay pa- 
hintulot sa mga pribadong paaralan 
na magtaas ng matrikula nang 
walang konsultasyon sa mga mag- 
aaral, magulang, guro at mga asosa- 
syon nang hindi lalampas sa tau- 
nang pambansang tantos ng impla- 


syon. Bukod sa pagta- | 
as ng matrikula, pina- 1 


mitasyon ang 
pang bayarin tulad ng | 
laboratory fee, energy |), 
fee, air conditioning 4 
fee at iba pa. GA 
Noong nakara- 2 txt 7H 
ang taon ay halos 395 paaralan sa 
buong bansa ang nagtaas ng matri- 
kula. Ang 194 dito ay nagtaas ng 
matrikula nang lagpas sa 7.6% na 
upisyal na tantos ng implasyon 
noon. Tinatayang umaabot sa 20% 
ng 1,428 pribadong paaralan sa 
buong bansa ang magtataas ng ma- 
trikula nang hanggang 15-20%. 
Ayon sa Kabataan Party, sukdu- 
lan na ang pagpapahirap ng CHED 
at mga pribadong paaralan sa mga 
estudyante at kanilang mga magu- 
lang. Parami na nang parami ang 
mga estudyanteng hindi na nakaka- 


A 


Mga nominado sa party-list, 
ipinabubunyag ng Korte Suprema 


nutusan ng hukuman ang Com- 
mission on Elections (Comelec) 
nitong Mayo 3 na agad ihayag 
ang mga nominado ng mga gru- 
pong lalahok sa nalalapit na elek- 
syong party-list. Ang desisyon ay 
tugon sa petisyong inihapag sa 
korte laban sa pagtatakip ng Co- 
melec sa mga grupong party-list 
na pinaniniwalaang kasangkapan 
lamang ng Malacañang. 
Matatandaang nabunyag kama- 
kailan na may mga bagong grupong 
party-list na binuo at pinopondo- 
han ng upisina ng presidente sa pa- 
mamagitan ng Office of External 
Affairs (OEA). Ipinuslit ng isang 


ANG BAYAN Mayo 7, 2007 


disgustadong kawani ng OEA ang 
isang memorandum mula sa ahen- 
sya na humihiling kay Arroyo ng 
P5.5 milyong pondo para sa mga 
partidong maka-administrasyon. 

Anang Korte Suprema, ang 
paglilingid ng mga nominado ay 
labag sa karapatan ng publiko sa 
impormasyon kaugnay ng mga 
usaping may kinalaman sa kani- 
lang interes. 

Kapag inihayag ang listahan 
ng mga nominado, makikilala ng 
publiko ang mga grupong tinatau- 
han ng mga kampon ng rehimeng 
Arroyo. Maaari itong gawing base- 
han para igiit ang diskwalipika- 


pagtaas 
at iba 
Idinag- 
habang 
mababa 
ang sahod ng mga 
J manggagawa at patuloy 
| jna tumataas ang presyo 

Jng mga bilihin ay lalong 
7. NG W lumiliit ang pagkakata- 


i 


Won ng kabataan na 
ls makapag-aral. 
Umaabot na la- 


K mang din sa 60% ng 
mga mag-aaral sa kolehiyo ang 
nasa mga pribadong paaralan kum- 
para sa 80% noong 2002 dahil sa 
patuloy na paglaki ng binabaya- 
rang matrikula. Isa rin sa bawat 
tatlong kabataang edad 6 hang- 
gang 24 anyos ang tumigil na sa 
pag-aaral. 

Bukod sa mga pribadong pa- 
aralan, pati mga pampublikong ko- 
lehiyo at unibersidad ay nagtaas na 
rin ng matrikula. Halimbawa nito 
ang lahat ng sangay ng UP na nag- 
pataw ng hanggang 300% umento 
sa matrikula at iba pang bayarin. Œ 


syon ng mga kinauukulang partido. 
Noong araw ding iyon ay nag- 
sampa ng kasong diskwalipikasyon 
ang Gabriela Women's Party laban 
sa apat na organisasyong party-list 
na natukoy nitong mga prente ng 
Malacanang. Ito ay ang Babae para 
sa Kaunlaran (Babae Ka), Agbiag! 
(Agbiag! Timpuyog Ilocano Inc.), 
League of Youth for Peace and 
Development (Lypad) at Kalahi. 
Nabunyag na ang Babae Ka ay 
konektado sa Sigaw ng Bayan na 
nagsulong ng pekeng peoples initi- 
ative ng Malacafiang, ang Kalahi ay 
konektado kay Poe Gratela, dating 
taga-Office of External Affairs ng 
Palasyo: at ang Lypad ay bagong 
pangalan ng pro-Arroyo na Youth 
Power against Destabilization. [BE 


13 


Panghihimasok ng AFP sa eleksyon, pinaiimbestigahan 


inaitimbestigahan ng Kontra 

Daya sa Commission on Elec- 
tions (Comelec) ang panghihima- 
sok sa halalan at aktibong panga- 
ngampanya ng AFP para sa Bantay, 
ang partido ni Gen. Jovito Palpa- 
ran. Bukod sa Bantay, aktibo ring 
ikinakampanya ng mga sundalo ang 
ANAD, AKSA at iba pang pasista at 
mersenaryong partido ng Malaca- 
Aang at AFP at ang mga kandidato 
ng administrasyon para sa Senado, 
Kongreso at mga lokal na pamaha- 
laan. 

Lalo pang tumingkad ang igini- 
giit na imbestigasyon nang naiulat 
ang pag-atake noong madaling 
araw ng Mayo 4 ng mga elemento 
ng AFP at PNP kay Jon-jon Villanu- 
eva, kasalukuyang kandidato para 
alkalde ng Bocaue, Bulacan. Si 
Jon-jon ay kapatid ni Joel Villanu- 
eva, oposisyunistang kinatawan ng 
Cibac party-list, at anak ni Eddie 
Villanueva, lider ng Jesus is Lord 
Movement (JIL) at isa sa mga pi- 
nakamahigpit na kritiko ni Gloria 
Arroyo. 

Batay sa salaysay ni Jon-jon 
Villanueva, nagsimula ang insiden- 
te nang sitahin ng mga tauhan 
niya ang ilang sundalo at pulis na 
nagpapaskil ng mga poster ng Ban- 
tay at sumisira sa mga poster ng 
Cibac sa pader mismo ng bakuran 
ng JIL sa Bocaue. Nagpakilala si- 
lang mga tauhan ni Palparan. Ma- 
gaspang silang nakipagsagutan at 
bigla nilang pinaputukan ang mga 
taga-JIL. Napatay ang isang sunda- 


Meyor na lumabag sa patakaran 
ng BHB, pinalayas 


DINISTYERO ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) si Ma- 
yor Alex Aranas ng Pola, Oriental Mindoro matapos ni- 
ya labagin ang mahigpit na patakaran ng BHB laban 
sa pagdadala ng mga armadong militar, pulis at priba- 
dong badigard sa loob ng sonang gerilya. 

Bunga ng paglabag ni Aranas, nagkalabanan ang 


14 


lo nang gumanti ng putok ang mga 
kasama ni Villanueva. 

Inamin ni Lt. Col. Gerald Velez, 
CO ng 3rd IB na nakabase sa Hago- 
noy, Bulacan na tauhan niya ang 
12 tropang sangkot sa madaling 
araw na barilan. Ngunit palusot ng 
upisyal ng militar na may sinisiya- 
sat lamang umano silang ulat na 
may namataan daw na mga myem- 
bro ng Bagong Hukbong Bayan sa 
lugar. Hindi nila maipaliwanag 
kung bakit sila pawang nakadamit- 
sibilyan. 

Pandaraya, iniu- , 
tos ni Esperon. Sa- 
mantala, dagdag na 


himasok ng AFP sa ha- 
lalan ang nabulgar \ 
na pagpapadala ra N 
ng mensahe sa 
radyo ni AFP 
Chief of Staff 
Gen. Hermogenes 
Esperon sa lahat ng mga ku- 
mander na mandaya para iboto at 
tiyakin ang pagpapanalo sa 
kanilang saklaw ng 12 kandidato sa 
pagka-senador ng TEAM Unity. 
Karamihan sa mga pandarayang ito 
ay isasagawa sa mga lugar ng 
Mindanao, laluna sa ARMM. 
Ibinunyag ito ni dating Navy 
Ltsg Antonio Trillanes IV, kandida- 
to pagka-senador sa ilalim ng 
Genuine Opposition. Sige ang pag- 
tanggi ni Esperon, subalit sa sarili 
nilang imbestigasyon ay nakumpir- 
ma na ng ilang kagawad ng midya 


na totoo nga ang ibinunyag ni Tril- 
lanes. Maraming sundalong naka- 
panayam ng midya, laluna sa Bicol 
at Mindanao, ang nagsabi na inu- 
tusan nga sila ng mga kumander 
nila na iboto lamang ang mga kan- 
didato ng administrasyong Arroyo. 
Sinabihan din silang huwag iboto 
ang mga grupong party-list na diu- 
mano'y prente ng mga komunista. 
Si Esperon ay isa sa mga hene- 
ral na nabunyag sa "Hello Garci" 
tapes na sangkot sa pandaraya no- 
ong eleksyong 2004 para 
matiyak ang panalo 
7 Bi ni Gloria Arroyo. Gan- 
timpala sa kanya ni 
Arroyo ang pagkakatala- 
b ga niya bilang 
~> chief of staff ng 
AFP. 


bA gana Samantala, may 
TAWA natagpuang "wire- 
ta 


pping device" noong 
Mayo 2 sa linya ng telepono ni 
dating Pres. Corazon Aquino. Si 
Aquino ay isa sa mga pangunahing 
nananawagan para sa pagbibitiw ni 
Arroyo. Ang anak naman niyang si 
Noynoy ay oposisyunistang kandi- 
dato sa pagkasenador. 

Nang mabalita ang pangyayari, 
tahasang itinuro ni Sen. Panfilo 
Lacson ang ISAFP na responsable 
sa pagmamanman sa telepono ni 
Aquino. Aniya, ang ginamit na 
instrumento ay kabilang pa sa mga 
lumang kagamitan ng PAOCTF na 
kalaunan ay napasakamay ng 
ISAFP. [AB] 


mga gerilya at mga armadong badigard niya sa Bara- 
ngay Matulatula noong gabi ng Mayo 3. Dalawang 
sundalo ng Philippine Army na kabilang sa mga badi- 
gard ni Aranas ang napatay sa sagupaan. 

Dinakip ng mga gerilya si Aranas at kasama niyang 
dalawa pang sundalo at pulis at hinawakan sila nang 
ilang oras. Bago sila pakawalan, sinabihan ng BHB si 
Aranas na lisanin na ang Mindoro bilang kaparusahan 
sa kanyang paglabag. ABI 


ANG BAYAN Mayo 7, 2007 


Panibagong suspensyon 
kay Binay 


sa sa pinakahuling pakana ng Malacanang para 

maagaw ang Makati na isa sa pinakamatitibay na 
balwarte ng anti-Arroyong oposisyon ang pagsus- 
pendi muli nitong Mayo 4 ng Ombudsman at De- 
partment of Interior and Local Government (DILG) 
kay Mayor Jejomar Binay, lider ng United Opposition 
(UNO). 

Nagkaroon ng tensyon sa City Hall ng Makati 
nang paligiran ito ng mga pulis mula sa Southern 
Police District kasabay ng pagbaba ng suspension 
order ng DILG sa alkalde ng Makati. Ang pagsuspen- 
di sa alkalde ay bunsod ng bagong reklamong isi- 
nampa sa Ombudsman ni Oscar Ibay, dating kon- 
sehal ng Makati na nasa kampo na ngayon ni Arroyo, 
tungkol sa di umano pagbabayad ng buwis ng Makati 
City mula 1999 hanggang 2002. Bago ito, naglabas 
ng freeze order ang Bureau of Internal Revenue (BIR) 
sa mahigit P1 bilyong pondo ng gubyerno ng Makati 
dahil sa di umano nito pagsusumite ng mga with- 
holding tax ng mga empleyado, samantalang ayon 
kay Binay ay nakapagsumite na sila ng P200 
milyon. Bunga nitong freeze order, napigilan ang 
pagpapasweldo sa mga empleyado at ang pagpa- 
patuloy sa mga aktibidad at programa ng syudad. 

Umabot sa 2,000 tagasuporta ni Binay ang 
nagsitipon sa harap ng Makati City Hall para su- 
portahan siya. Dumating din ang iba pang perso- 
naheng anti-Arroyo tulad nina Bayan Muna Rep. 
Satur Ocampo, Teddy Locsin, Koko Pimentel at 
Rene Saguisag. 

Dahil sa laki ng pinsalang idinulot ng mga ito 
sa kampanya ng administrasyon, napilitan ang 
BIR na ipagpaliban ang freeze order sa pondo ng 
Makati. Napilitan din ang DILG na ipagpaliban ang 
pagpapatupad ng suspensyon kay Binay hanggang 
pagkatapos ng eleksyon. Sa kabila ng kautusan, sa 
aktwal ay nananatiling suspendido si Binay dahil 
pinagbabawalan siyang pumirma ng mga 
dokumento bilang meyor. 

Tinangka na ring suspendihin si Binay ng DILG 
noong isang taon dahil naman umano sa pagma- 
mantini niya ng mga "ghost employees" sa Makati 
City Hall, ngunit ipinatigil ng Court of Appeals 
ang suspensyon. 

Sa harap ng malinaw na harasment na ginaga- 
wa kay Binay, nagpasalamat ang alkalde kay Gloria 
Arroyo dahil aniya, lalo lamang itong nagpapakita 
sa pang-aabuso ni Arroyo sa kapangyarihan at 
nagpapalakas sa oposisyon sa mata ng publiko. W 


ANG BAYAN Mayo 7, 2007 


N BALITA | 


Mga dayuhang kumpanya ng langis, 
isinabansa sa Venezuela 

ISINABANSA na ng gubyerno ng Venezuela noong Mayo 
1 ang mga dayuhang kumpanya ng langis sa Orinoco 
Belt. Ang nasyunalisasyon ay bahagi ng kampanya ni 
Presidente Hugo Chavez na isabansa ang mga proyek- 
tong pag-aari o kontrolado ng mga dayuhang kumpa- 
nya. Ang apat na kumpanya ng langis na isinailalim sa 
kontrol ng estado ay may kakayahang magluwal at 
magrepina ng may 600,000 bariles ng krudong langis 
kada araw. Kasabay nito, inianunsyo rin ni Chavez ang 
pagkalas na ng Venezuela sa International Monetary 
Fund (IMF) at World Bank (WB), na tinawag niyang mga 
instrumento ng imperyalismong US. 

Inianunsyo ni Chavez ang nasyunalisasyon sa rali ng 
ilampung libong mga manggagawa para gunitain ang 
Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Ipinagbunyi ng mga 
manggagawa ang pagwawagayway na ng bandila ng Ve- 
nezuela sa mga isinabansang kumpanya ng langis, sa- 
bay ng pagsigaw ng "Ibagsak ang imperyo ng US!" 

Ilang araw matapos ito, nagpahiwatig si Chavez na 
susunod sa target niyang isabansa ang mga pribadong 
bangko at ang pinakamalaking pagawaan ng asero. Ga- 
yunpaman, aniya, dapat munang bigyang-pansin ng 
mga pribadong bangko ang pagpapautang sa mga 
industriya sa mababang interes lamang. Ipatutupad ang 
nasyunalisasyon kung hindi ito gagawin ng mga 
pribadong bangko. 

Makasaysayang tagumpay ng mga mamamayan ng 
Venezuela ang pagsasabansa ng mga pribadong 
dayuhang kumpanya ng langis, ani ni Chavez, dahil ang 
sakim na mga kumpanyang ito ay umabuso at sumira sa 
pambansang interes ng Venezuela. Ipinailalim sa kon- 
trol ng PDVSA, ang kumpanya ng langis ng estado, ang 
ConocoPhilip, Chevron, Exxon Mobil, BP, Stataoil at 
Total. Kabilang sila sa pinakamalalaking kumpanya ng 
langis sa mundo. Napasakamay sila ng Venezuela mata- 
pos bayaran ng gubyerno ni Chavez ang orihinal na ha- 
laga ng kapital na ipinuhunan nila sa bansa. 

Ang programang nasyunalisasyon ay sinimulan ng 
gubyerno ni Chavez noong Enero matapos ang kanyang 
malaking panalo sa pambansang halalan. Unang isina- 
bansa ang pinakamalaking kumpanya ng telekomunika- 
syon, ang CANTV, ang mga pribadong kumpanya ng 
kuryente at ilang repinarya ng langis. 

Ang gubyerno ng Valenzuela ang pangalawang ban- 
sa sa Latin America nitong dekada 2000 na nagsabansa 
ng mga dayuhang kumpanya. Noong nakaraang taon ay 
hinawakan ng gubyerno ni Presidente Evo Morales ng 
Bolivia ang malalawak na reserba ng natural gas sa 
kanilang bansa. 


15 


„Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


ng 


Taon XXXVIII Blg. 9 
Mayo 7, 2007 
www. philippinerevolution. net 


Ang mga mahigpit nating tungkulin 
ngayon at pagkatapos ng eleksyon 


ng mga eleksyon sa ilalim ng papet na republi- 
A- ay pawang bulok, lipos sa panlilinlang at 
pandaraya, tadtad ng karahasan at larawan la- 
mang ng huwad at hungkag na demokrasya. Dito tu- 


mitingkad ang paggamit ng mga reaksyunar- 
yong naghaharing uri ng pinakamarurumi 


Ab. AMA NG 

# ] 17 HA 

ik NN i 

tma y 

m 

NANY PAIN 

ANN 
y` 


at madudugong paraan sa kanilang pagpapaligsahan 
sa kapangyarihang pampulitika at pagkopo ng mga re- 
kurso at kurakot kaakibat ng paghawak ng poder ng 
estado. Ang tunay na biktima ng panlilinlang at kara- 
hasan sa mga halalang ito ay walang iba kundi ang 
mamamayan. 

Walang kasintingkad itong namamalas sa kasalu- 
kuyang eleksyon. Bilang paghahanda sa mismong bo- 
tohan ay ikinakasa na ng rehimen ang lahat ng uri ng 
pandaraya, panggigipit at iba pang masasamang ma- 
niobra laban sa mga karibal nito sa pulitika. Malayo 
pa ang eleksyon, lantad na lantad na ang sarisaring 
pakana ng rehimeng Arroyo para matiyak ang panalo 
ng mga tauhan nito at pigiling makapagparami pa ng 
pwesto ang oposisyon. Higit pa sa ginawa nito 
noong 2004, nariyang kasangkapanin na naman ang 
mga serbisyong panlipunan tulad ng serbisyong 
pangkalusugan, seguro, mga programang kontra- 
kagutuman at pang-edukasyon para gamiting pa- 
nuhol sa mga galamay nito at mga botante. 

Nariyang kurakutin ang bilyun-bilyong pondo 
sa irigasyon, kuryente, imprastruktura at iba pa 
para gamiting panuhol at pantustos sa kampa- 
nya ng mga kandidato ng administrasyon. 
At nariyang gamiting muli ang mga 
pwersang militar bilang mga instru- 
mento ng panunupil at pandaraya. 

Masahol pa, nariyang gipitin ang 
mga progresibong partido at pagpapa- 
tayin ang mga kandidato nito para 
malimitahan kundi man lubusang ma- 
ipwera sila sa makitid na ngang lara- 


Mga breyktru sa 
gawaing medikal sa 


Regalo ni Arroyo, 
tinanggihan ng mga 
manggagawa PAHINA 12 


Panghihimasok ng AFP 
sa eleksyon, pinaiim- 
bestigahan PAHINA 14 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Cagayan Valley PAHINA 4 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


